WicipediA 


Albaneg 


Am iaith Geltaidd yr Alban gweler Gaeleg yr 
Alban. 

Iaith Indo-Ewropeaidd yw Albaneg. Mae'n cael ei siarad 
yn bennaf yn Albania, ynghyd â rhannau o Weriniaeth 
Macedonia, Cosofo, a Montenegro yn y Balcanau. Ceir 
tua 6 miliwn o siaradwyr Albaneg yn y byd. 

Ceir dwy brif dafodiaith, Geg i'r gogledd o'r afon 
Shkumbin a Tosc i'r de. Er mai amrywiaethau o 
dafodiaethau Geg a siaredir yng ngogledd Albania, 
Cosofo, Macedonia a Montenegro. amrywiaeth ar y 
dafodiaith Tosc yw sail yr iaith safonol, unedig. Ceir 
tafodiaethau hynafol o Tosc eu siarad yn yr Eidal gan yr 
Arberesh ac yng ngwlad Groeg gan yr Arfanitiaid. 



Parth yr Albaneg, gydag enwau'r 
tafodieithoedd mewn ysgrifen melyn 


Dolenni 

allanol 


Tudalen 

Linguamón: 

Albaneg (yn 
Gymraeg) (htt 
p://wwwl0.genc 

at.net/pres_casa 

Jlengues/AppJa 

va/frontend/lleng 

ues_detall.jsp?id 

=l&idioma=3) 


Albaneg (Shqip) 

Siaredir 

yn: 

Albania, Serbia, Gweriniaeth 

Macedonia, Gwlad Groeg, 

Montenegro, U.D.A, Yr Eidal, 

Yr Almaen,D.U.,Twrci,Y 

Swistir, Canada 

Parth: 

De ddwyrain Ewrop 

Cyfanswm 

0 

siaradwyr: 

6.000.000 

Safle yn ôl 

{{{safle}}} 

nifer 

siaradwyr: 

Achrestr 

Indo-Ewropeaidd 

ieithyddol: 

Albaneg 

Statws swyddogol 

laith 

swyddogol 

yn: 

Albania, Gweriniaeth 

Macedonia, 

laith leiafrifol gydnabyddedig 
yn Serbia, Montenegro, a'r 
Eidal 

Rheolir 

gan: 

{{{asiantaeth}}} 

Codau iaith 

ISO 639-1 

sq 

ISO 639-2 

alb, sqi 

ISO 639-3 

sqi, aln, aae, aat, als 

Gweler hefyd: laith - Rhestr ieithoedd 



Dosbarthiad tafodieithoedd yr iaith Albaneg 


Wic inLü r Chwiliwch am Albanea 

r#fei*4üi« t - 

yn Wiciadur. 
































































Argraffiad Albaneg Wicipedia , y 
gwyddoniadur rhydd 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Albaneg&oldid=8504401" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 17 Mehefin 2019, am 14:51. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; ga.ll fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 








